





CAN AR DEIMLADAU SIOMEDIG 


AR OL COLLI'R TREN. 





“ Y Calla o'r Tri yn Collŷr Tren.” 


Drwy'r pentref mi redais ryw foreu dydd Llun, 

Nes tynu'r cym'dogion i'r drysau bob un ; 

Carlamais fel ynfyd yn llewis fy nghrys, 

Dan rwymau bob munud i sychu fy chwys, 
Rhag colli y frain, &c. 

Peth diflas digynyg yw Colli y train. 


Pan ar y cae gwenith sydd wrth y “ Fron goch,” 
Mi dybiais i'm glywed adseiniad y gloch, 
Dychrynais yn enbyd ond berwodd fy ngwaed, 
Nes gweithio fel ager i symud fy nhraed, 

Ofn colli y frain, &c., 
Peth diflas digynyg yw Colli y frain 


I'r Orsaf cyrhaeddais a'm het yn fy llaw, 

A gwaeddais nes gwridodd y Porfer gan fraw,— 

A ydyw hi'n amser cael fcket 'rhen ffrynd ?” 

Atebodd dan chwerthin, “ Mae'r frain wedi mynd,” 
Mi gollais y rain, &o., 

O dro a hir gofiaf, mi gollais y (rain. 











2 





Mewn “Steddfod fawreddog. yr oeddwn i fod, 

Yn ennill y pyrsau, yr arian a'r glod, 

Adwaenwn y beirniaid, cawn bob chwareu teg, 

Ennill'swm man lleiaf, naw gwobr neu ddeg, 
Ond Collais y train, &c., 

Peth diflas digynyg yw.Colli y drain. 


Bwriadwn yn sicr cael gweled fy nhad, 

Fy mam ar.holl deulu ynghanol y wlad, 

A Neli fy ngariad, nefolaidd ei gwên 

Ond Collais y eyfan pan Gollais y £ran, 
Mi Gollais y frain, &c. 

Peth chwerw i deimlad yw Colli y rain. 


Yn ymyl yn wylo 'roedd geneth fach dlawd, 

A d'wedai yn ddistaw yn nghlustiau ei brawd,— 

“ Bydd mam wedi' chladdu cyn gwelwn ei gwedd, 

A'i gwyneb o'r golwg dan gwrlid y bedd” 
Collasant y frain, &c. 

Archollwyd eu henaid wrth Golli y frain. 


Wrth fyned i'r orsaf pwy welwn gerllaw, 
Ond Jones yr offeiriad a'i wynt yn ei law, 
Nis gallwn pryd hyny fawr lai na gwneyd gwên; 
Wrth wel'd yr Offeiriad yn Colli y train; 
Fe Gollodd y 1rain, &c., 
Do, druan o hono, fe gollodd y train. 


5 c^ 
íf o y Cl ey 






3 


Ar hyd y ffordd gartref ìi “ Heol y gwynt,” 

Cyfarfum a llawer yn gofyn fy hynt, 

Ond neb mor llechwraidd a.“ William Ty Hen,” 

Gofynodd yn wawdlyd, “ A welsoch chwi'r 47am” 
Mi Gollais y (ra4m, &c., 

Rhyw helynt lled sobr yw Oolli y (rain. 


Fe ruthra'r cym'dogion i'r drysau ynghyd, 
A rhyw un ofynodd, “ P'le buoch cy'd,” 
A gwaeddodd rhyw fenyw nerth asgwrn ei gen, 
“ Ar ol ei holl dwrw, fe Gollodd y frain !” 
Mi gollais y tram, &c., 
Rhyw helynt alaethus oedd Colli y train. 


Enciliais mewn gofid o olwg pob dyn, 

I'm gwely a syrthiais mewn rhyw fath o hìn; 

A'r frain a gaufyddwn yn dyfod o draw, 

A“ minau yn rhedeg nês cyrhaedd gerllaw, 
Bron, bron, dala'r frain, &c., 

Ond wrth i mi ddeffro, mi Gollais y frain. 


Rhag digwydd byth eto cael profi'r fath fyd 
Mi fyddaf ofalus i gychwyn mewn pryd, 
Mae hyn o werth sylw pob ieuanc a hen, 
Prydlondeb a'n rhwystra i Golli y 1rdin: 

Ni raid Oolli y frain, &c., 
Arferwn brydlondeb yn lle Co1LI'R TRAIN. 
































PAHAM MAE DEI MOR HIR YN 10D. 


Paham mae Dei mor hir yn d'od, - 
Ac heddyw yn ddydd priodi? 

Ai tybed fod fy ngariad gwyn, 
Mor hir a hyn cyn codi? 

Oes neb a wyr pa ddrwg sy'n bod, 

Paham mae Dei mor hir yn d'od ? 


A ydyw'r fodrwy ganddo ef, | 
A phapyr y gostegion ? 
Beth pe bai'r fodrwy yn rhy fach, 
Pan awn o flaen y person! 
Pan awn o flaen y person! 
Oes neb a wyr pa ddrwg sy'n bod, 
Paham mae Dei mor hir yn d'od ? 


Fe dd'wedodd neithiwr ar y ddôl. 
Wrth nol ei ddillad goreu, 

Y treiai'r fodrwy ar fy llaw, 

Cyn naw o'r gloch y boreu; 

Mae'n awr yn ddeg, pa ddrwg sy'n bod ? 
Paham mae Dei mor hir yn d'od ? 
Paham mae Dei mor hir yn dod? 

Mor hir. yn d'od. 


Ond dyma Dei fel dyn yn d'od 

Ac er bod mam yn wylo; . 
Mi rof fy nwylaw am ei wddf, 

A'r menyg ar fy nwylo, 

A'r menyg ar fy nwylo, 
'Doedd neb yn dweyd fod drwg yn bod, 
Mi wyddwn Dei dy fod ti'n d'od, | 
Dy fod ti'n d'od, dy fod ti'n d'od, | 
Mi wyddwn Dei dy fod ti'n dod. | 


